Helpu i sicrhau system 


decach ar gyfer y dreth 


gyngor Nghymru 


Crynodeb 


Beth yw'r broblem? :  : Beth sydd angen ei newid? 

:. Mae sefyllfa ariannol aelwydydd wedi cael ei tharo'n galed | : Mae sawl newid allweddol y dylai Llywodraeth nesaf 

: gan yr argyfwng Covid-19, sy'n golygu bod llawer o bobl yng : : Cymru eu gwneud er mwyn cefnogi pobl sy'n ei chael hi'n : 
Nghymru yn ei chael hi'n anodd talu biliau'r dreth gyngor. : : anodd talu biliau'r dreth gyngor. 
Rydym ni'n amcangyfrif bod 64,000 o aelwydydd yng. : | 1. Gwerthuso effaith Protocol Treth Gyngor 

: Nghymru wedi mynd ar ei hôl hi o ran taliadau'r dreth : Cymru, ac ymrwymo i osod y mesurau gwirfoddol 

: gyngor ers dechrau'r argyfwng. Mae ymchwil Cyngorar : y mae'n eu cynnwys ar sail statudol os oes 

: Bopeth wedi dangos o'r blaen nad yw llawer o bobl sydd. : : tystiolaeth nad yw Awdurdodau Lleol yn 

: ag ôl-ddyledion y dreth gyngor yn gallu fforddio eu biliau, ym ; gweithredu'r protocol yn ymarferol. 


hytrach na'u bod yn osgoi talu yn fwriadol." B , 
2. Newid y rheoliadau sy'n llywodraethu casglu'r 


: Mae'r rheoliadau presennol sy'n llywodraethu casglu'r dreth: : dreth gyngor er mwyn sicrhau nad ydyn nhw'n 

: gyngor yng Nghymru yn gwthio cynghorau i ddefnyddio ; : gwthio pobl ymhellach i ddyled. 

: dulliau casglu a all waethygu problemau dyled. Mae taliadau; a 

: a ffioedd ychwanegol yn golygu y gall dyledion fynd allan o : 

: reolaeth, tra bod defnyddio beilïaid yn achosi trallod 
diangen i bobl sy'n agored i niwed. 


o _ Atal y broses o wneud y bil am y flwyddyn yn 
ddyledus ar ôl i rywun fethu â gwneud un 
taliad 


o Rhoi mwy o bwerau i gynghorau gasglu dyled : 
mewn ffordd deg heb gael gorchymyn dyled : 
yn gyntaf 


Er bod Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn ffynhonnell | 

hanfodol o gymorth, nid yw bob amser yn effeithiol o ran 

cefnogi pobl ar incwm isel i fodloni eu rhwymedigaeth mewn - 

perthynas â'r dreth gyngor. : _ : 3. Manteisio i'r eithaf ar y cymorth a ddarperir i 
— aelwydydd incwm isel drwy Gynllun 


e E ————— I E E A R> ———— Tens... Gostyngiadau'r Dreth Gyngor.” ee 
1. Cyngor ar Bopeth, The Costs of Collection, Ebrill 2019 


Mae arferion casglu 
gwael hefyd yn achosi 


trallod diangen 


Gall dulliau casglu cyfredol ar gyfer ôl- 
ddyledion y dreth gyngor wneud dyled yn 
amhosibl ei rheoli. Gall hyn waethygu effaith 
dyled ar iechyd meddwl pobl a chael sgil- 
effeithiau mewn meysydd eraill o fywydau 
pobl.17 


Mae uwchgyfeirio cyflym i weithdrefnau'r llys 
yn gyflym a'r bygythiad o gamau gorfodi ar 
gyfer ôl-ddyledion y dreth gyngor yn golygu 
bod pobl yn mynd i banig ynghylch sut i ad- 
dalu. Mae defnyddio beilïaid i adennill ôl- 
ddyledion yn arbennig o niweidiol lle mae 
gan rywun broblemau iechyd meddwl neu 
os yw'n byw mewn sefyllfa agored i niwed. 


Er bod Protocol Treth Gyngor Cymru yn 
cydnabod yr angen am gymorth ychwanegol 
i helpu cwsmeriaid sy'n agored i niwed, 
rydym yn parhau i weld achosion lle nad yw 
beilïaid yn gweithredu'n briodol. 

17. Cyngor ar Bopeth, The Costs of Collection, Ebrill 2019 

18. Cyngor ar Bopeth Cymru, Effaith Bosibl Coronafeirws ar Ôl- 
ddyledion y Dreth Gyngor, Ebrill 2020 


19. Mae'r ffigurau'n deillio o arolwg a gynhaliwyd gan YouGov Plc ar 
ran Cyngor ar Bopeth rhwng 22 Hydref a 2 Tachwedd 2020 


Stori Ana 


Mae Ana yn byw yn y De gyda'i phlant sydd yn eu harddegau. Nid yw Ana yn 
gallu gweithio oherwydd y cyfyngiadau symud coronafeirws ac mae'n byw ar 
incwm isel iawn. Mae hyn wedi achosi i Ana fynd ar ei hôl hi o ran taliadau'r 
dreth gyngor eleni. 


Nid oes gan Ana unrhyw ddyledion eraill ac mae hi eisiau ad-dalu ei hôl- 
ddyledion, ond gwrthododd y cyngor lleol y cynnig ad-dalu a fyddai'n 
fforddiadwy i Ana ar hyn o bryd. Er bod rhai awdurdodau lleol yn oedi 
gweithredu camau gorfodi, cafodd dyled Ana ei throsglwyddo i asiantau 
gorfodi sydd wedi dod i'w chartref dro ar ôl tro ac wedi ceisio mynd i mewn 
drwy ddrysau blaen a chefn y tŷ i fynd â nwyddau. 


Yn ddiweddar, collodd Ana ei thad i'r coronafeirws ac mae hi'n galaru ynghyd 
â phroblemau iechyd meddwl oedd yn bodoli'n barod. Mae ymweliadau gan 
asiantau gorfodi yn gwaethygu gorbryder Ana ac yn ei gwneud hi'n anodd 
iddi reoli'r sefyllfa. 


Mae pobl sy'n dioddef anawsterau iechyd 
meddwl bron deirgwaith yn fwy tebygol o fod 
wedi colli taliad y dreth gyngor yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf.!ê 

Ers yr argyfwng coronafeirws, mae pobl â 
chyflyrau iechyd meddwl cyfyngol wedi bod 
ddwywaith mor debygol o fynd i ddyled.!? 


cy 


Mae'r pandemig Covid-19 yn golygu bod 
aelwydydd yn ei chael hi'n anodd talu eu Ers dechrau'r 
biliau 


Hyd yn oed cyn y pandemig coronafeirws, roedd 1 o bob 7 person yng Nghymru yn dweud 
eu bod wedi cael trafferth talu eu biliau treth gyngor. Mae'r argyfwng coronafeirws wedi 
golygu bod llawer o aelwydydd wedi colli swyddi neu wedi gweld eu hincwm yn gostwng. 
Gwelodd 2 o bob 5 (4296) person yng Nghymru ostyngiad yn incwm eu haelwyd oherwydd 
yr argyfwng,? ac mae 125,000 yn fwy o bobl yn hawlio Credyd Cynhwysol o gymharu â chyn 
y pandemig.^ 


Mae 7 o bob 10 person 
sydd wedi mynd i ôl- 
ddyledion y dreth gyngor 
hefyd wedi mynd ar ei 
hôl hi o ran biliau eraill yr 


Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau aelwyd. Ym mis aelwyd, fel rhent neu 
gyfleustodau. 


Tachwedd, gwelsom fod tua 64,000 o aelwydydd ar ei hôl hi o ran biliau'r dreth gyngor ers 
dechrau'r pandemig, gydag ôl-ddyledion gwerth tua £13 miliwn.5 Mae Cymdeithas Mae 1 o bob 3 pherson 
Llywodraeth Leol Cymru wedi adrodd ei bod yn disgwyl gweld tua £25 miliwn yn llai o dreth sydd ag ôl-ddyledion y 


gyngor yn cael ei chasglu yng Nghymru yn sgil yr argyfwng eleni.9 O IN 


fforddio bwyd na phethau 


Mae rhai grwpiau'n fwy tebygol o fod wedi cronni dyledion biliau aelwyd. Mae ein hymchwil angenrheidiol eraill 
yn dangos bod teuluoedd â phlant, pobl sy'n ddi-waith neu sydd wedi gweld effaith 

negyddol yr argyfwng ar eu gwaith a'r rhai ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor yn fwy Roedd pobl a welodd 
tebygol o fod ar ei hôl hi o ran biliau'r aelwyd.” Wrth i'r cynlluniau diogelu swyddi ddod i newid negyddol i'w 


cyflogaeth 2.5 gwaith yn 
fwy tebygol o ddweud eu 
bod ar ei hôl hi gyda 
biliau'r dreth gyngor.? 


ben ac wrth i'r cynnydd o £20 i hawlwyr Credyd Cynhwysol gael ei dynnu'n ôl yn yr haf, 
bydd llawer mwy o aelwydydd yn derbyn incwm llawer llai. Bydd hyn yn debygol o 
effeithio'n anghymesur ar aelwydydd ar incwm isel hefyd.$ 


s ar Ôl-ddyledion y Dreth Gyngor, Ebrill 2020 


2. Cyngor ar Bopeth Cymru, E ws ar L 
2020 


3. Cyngor ar Bopeth Cymru, Facing 
4. DWP, People on Universal Credit Chwefror 2021 
5, dM ar Bopeth eiu 
6. Tystiolaeth CLILC i Ymch 
7. nen ar Bopeth Cymru chwedd 2020 

8. Policy in Practice, Deall effaith Covid-19 ar Gynllun Gc ngiadau'r Dreth Gyngor yng Nghymr nlyniada 1 Chwefror 2020 
9. Comisiynodd cT. ar Bopeth YouGov i gynnal nen arolwg ar-lein, a EY Y RhE 2 TAE 2 Tachwedd 2020. 


, Tachwedd 2020 
ffaith, Gorffennaf 2020 


Gall arferion casglu waethygu 
problemau dyled 


Mae'r rheoliadau presennol sy'n llywodraethu casglu dyledion y 
dreth gyngor yn gwthio cynghorau i ddefnyddio dulliau casglu a 
all waethygu problemau dyled, yn hytrach na helpu i roi pobl ar y 
trywydd iawn gyda'u harian. Y rheswm am hyn yw: 


Mae bil llawn y flwyddyn yn gallu dod yn ddyledus yn 
syth pan fo pobl yn methu â gwneud un taliad y dreth 
gyngor. Mae hyn yn golygu y gall methu â gwneud un 
taliad gynyddu dyled rhywun yn sylweddol, ac mae hyn yn 
ei wneud yn fwy tebygol o wynebu bod yn destun 
gweithredu gan feilïaid. 


Pwerau cyfyngedig sydd gan gynghorau i adennill dyled 
heb gael gorchymyn llys. Mae hyn yn gwthio cynghorau i 
ddefnyddio proses y llys yn gyflym iawn ac, yn aml, mae 
hyn yn golygu costau ychwanegol i bobl. 


Mae pwysau i gasglu ôl-ddyledion yn gyflym yn golygu 
bod cynghorau'n cyfeirio dyledion at feilïaid yn 
rheolaidd. Mae'r broses hon yn ychwanegu ffioedd 
ychwanegol at ddyledion pobl, a gall achosi trallod 
sylweddol. 


Er bod aelwydydd incwm isel a phobl sydd mewn trafferthion 
ariannol difrifol yn fwy tebygol o gael trafferthion gyda 
thaliadau'r dreth gyngor, nid yw'r ffordd y cesglir dyled y dreth 


gyngor yn ystyried hyn. 


Protocol Treth Gyngor Cymru 


Roedd creu Protocol Treth Gyngor Cymru yn ddatblygiad 
i'w groesawu gan ei fod yn cydnabod yr angen am broses 
decach o ran casglu ôl-ddyledion y dreth gyngor.10 


Mae'r protocol yn rhoi canllawiau i awdurdodau lleol ar sut i 
ddelio â dyled y dreth gyngor er mwyn osgoi niwed diangen 
neu ddyledion yn gwaethygu drwy ganllawiau megis: 


e Annog cynlluniau ad-dalu fforddiadwy sy'n ystyried 
incwm y dyledwr. 


e Oedi camau gorfodi lle nodir bod person mewn sefyllfa 
agored i niwed. 


e Darparu gwybodaeth glir ar wefannau awdurdodau 
lleol am brosesau casglu'r dreth gyngor a'r cymorth 
dyled sydd ar gael. 


Er gwaethaf hyn, mae profiadau cleientiaid Cyngor ar Bopeth 
yn awgrymu bod llawer o bobl yn parhau i wynebu 
problemau oherwydd y ffordd y cesglir y Dreth Gyngor. 


Gan fod y protocol yn wirfoddol, nid oes cyfrifoldeb statudol 
o hyd ar Awdurdodau Lleol i orfodi ôl-ddyledion y dreth 
gyngor mewn ffordd nad yw'n gwthio pobl ymhellach i 
ddyled. Mae hyn yn golygu bod pobl sydd mewn trafferthion 
ariannol difrifol yn dal i fod yn wynebu risg o weld eu 
problemau'n gwaethygu o ganlyniad i arferion casglu. 


10. CLILC, Protocol Treth Gyngor Cymru, Ebrill 2019 


Mae ffioedd a thaliadau yn gwthio 
pobl ymhellach i ddyled 


Mae ymchwil Cyngor ar Bopeth wedi dangos y gall dulliau casglu 
achosi i ddyledion y dreth gyngor fynd allan o reolaeth."! 


Yng Nghymru, gall cael gorchymyn dyled drwy'r llysoedd ychwanegu 
tâl o hyd at £70!2, a gall ffioedd beili gostio hyd at £310.13 Yn ogystal, 
os daw bil blwyddyn lawn rhywun yn ddyledus ar ôl iddo fethu â 
gwneud taliad, bydd y swm sy'n ddyledus ar unwaith yn cynyddu'n 
sylweddol. Mae hyn i gyd yn golygu y gallai colli taliad gwreiddiol o 
£159 arwain at gyfanswm dyled o dros £2,000. 


Gan ddefnyddio incwm gwario cyfartalog cleient dyled treth gyngor 
Cyngor ar Bopeth, gallai'r ffioedd ychwanegol yn unig gymryd 
tua 24 mis i'w talu. 


£310 
bailiff 


fees 
added (aá 


Up to £70 
added for 
liability order 


ee A 


Become 


'eeks r 
notice letter 


((” 


Ffigur 1: Sut mae dyledion y dreth gyngor yn cael eu cynyddu drwy'r broses gasglu 


Possible timescale 9 weeks after missing first payment 


Mae bod ar ei hôl hi gyda thaliadau'r 
dreth gyngor yn aml yn arwydd o 


drafferthion ariannol ehangach 


Mae llawer o bobl sydd ar ei hôl hi o ran eu treth gyngor 
mewn trafferthion ariannol neu'n byw mewn sefyllfa agored 
i niwed. Mae ymchwil gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
wedi amlinellu'r prif resymau pam mae pobl yn cronni 
dyledion gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys colli 
swydd, newidiadau mewn incwm, toriadau a newidiadau i 
fudd-daliadau, gostyngiad mewn cyflogau gwirioneddol, y 
cynnydd mewn costau byw cyffredinol, ochr yn ochr â 
chynnydd penodol fel cynnydd mewn rhent neu'r dreth 


gyngor.!4 


Mae'r bobl mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn eu helpu yn 
aml yn ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau bob dydd. Ar 
gyfartaledd, mae gan bobl ag ôl-ddyledion y dreth gyngor 
sy'n dod atom ni am gyngor arbenigol ar ddyledion, £16 yn 
weddill bob mis ar ôl talu am hanfodion. Roedd gan 2 o 
bob 5 lai na £0 yn weddill.1> 


Mae'r ffordd mae'r dreth gyngor wedi'i dylunio yn golygu 
bod biliau eisoes yn gymesur uwch ar gyfer teuluoedd 
incwm isel.16 I bobl sy'n ei chael hi'n anodd talu'r dreth 
gyngor, mae ffioedd a thaliadau ychwanegol yn aml yn 
anfforddiadwy ac yn ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw wella 
eu sefyllfa ariannol. 


11. Cyngor ar Bopeth, The Costs of Collect 

12. Mae'r ffi hon wedi'i chapio ar £70 

13. Gwefan Cyngor ar Bopeth, Edrych: 

14. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, 

15. Cyngor ar Bopeth, data Offeryn C 

16. Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, Diwygio ac A 


rdrethu Annomestig (Diwygio) (Cymru) < 
hwyd ar 15/3/2021) 
thau Cyhoedus, Chwefror 2019 


y an. A M 
y blynyddoedd 2017-2019 
yng Nghymru, Ebrill 2020 


Mae Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn hollbwysig ond nid yw bob 


Mae Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (CTRS) yn ffynhonnell hanfodol o gymorth i bobl sy'n ei chael hi'n anodd talu eu biliau treth 
gyngor. Mae ymchwil wedi canfod bod cynghorau sydd â chynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor mwy hael yn tueddu i fod â 
chyfraddau gwell o ran casglu'r dreth gyngor hefyd, gan fod aelwydydd sy'n llai abl i dalu yn gorfod talu llai.29 Fodd bynnag, nid yw'r 
cynllun bob amser yn effeithiol o ran cefnogi pobl ar incwm isel i fodloni eu rhwymedigaeth treth gyngor. 


: Nid yw pawb sydd â hawl i gael gostyngiadau'r dreth gyngor yn manteisio ar hynny. Mae 

; ymchwil gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi canfod o'r blaen nad yw nifer sylweddol o bobl : 
Amcangyfrifodd : yng Nghymru yn cael gostyngiadau'r dreth gyngor, er bod ganddyn nhw hawl i'r gostyngiadau hynny.2: 
ymchwil yn 2017 fod :. Mae ymchwil Cyngor ar Bopeth Cymru wedi canfod bod ymwybyddiaeth o'r cymorth yn isel, gyda dim : 
: ond hanner y bobl yng Nghymru yn credu y byddai gan rywun sy'n hawlio Credyd Cynhwysol hawl i 


y gyfradd defnyddio : ostyngiad ar ei fil treth gyngor.23 


CTRSmoriselâ55- - 
65%.21 : Mae rhai pobl yn colli cymorth oherwydd eu bod wedi symud i Gredyd Cynhwysol. Mae ein 

; cynghorwyr yn dweud nad yw'r bobl y maen nhw'n eu helpu bob amser yn ymwybodol bod angen 

; iddyn nhw wneud cais ar wahân am CTRS, felly maen nhw'n mynd i ôl-ddyledion y dreth gyngor heb 


O Dim ond hanner y :. wybod hynny. Efallai y bydd rhai rhieni ac aelwydydd sy'n gweithio hefyd yn gweld bod eu dyfarniadau: 

X bobl yng Nghymru :. CTRS yn is wrth symud i Gredyd Cynhwysol, oherwydd sut y cyfrifir yr hawl ar gyfer pobl sy'n derbyn y : 

sy'n credu y byddai : budd-dal newydd. : 

gan rywun sy'n : Nid oes gan bob aelwyd sy'n ei chael hi'n anodd talu cost eu biliau hawl i gael CTRS. Gall 

hawlio Credyd : taliadau'r dreth gyngor roi baich cost uchel ar aelwydydd incwm isel gan eu bod yn tueddu i dalu mwy : 
Cynhwysol hawl i : fel cyfran o'u hincwm, yn dibynnu ar yr eiddo y maen nhw'n byw ynddo.?4 Mae hyn yn golygu y gall 


ostyngiad ar ei fil : teuluoedd nad ydyn nhw'n gymwys i gael CTRS llawn ei chael hi'n anodd fforddio eu biliau o hyd 


treth gyngor. ERYN PERRY AD WFRCHU NAU RW” SW AT” NWY NU RW ND RYN YRU UN Ry RR RW RYN 


20. Policy in Practice, Council Tax debt collection and low-income Londoners, Rhagfyr 2020 

21. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, Ymateb i ddinasyddion sydd mewn dyled i wasanaethau cyhoeddus, Chwefror 2019 
22. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, Ymateb i ddinasyddion sydd mewn dyled i wasanaethau cyhoeddus, Chwefror 2019 
23. Comisiynodd Cyngor ar Bopeth Opinium i gynnal arolwg ar-lein rhwng 2 - 9 Ebrill 2020 

24. Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, Diwygio ac Ailbrisio'r Dreth Gyngor yng Nghymru, Ebrill 2020 


Beth sydd angen ei newid? 


Mae sefyllfa ariannol aelwydydd wedi cael ei tharo'n 2. Newid y rheoliadau sy'n llywodraethu casglu'r 
galed gan yr argyfwng Covid-19, sy'n golygu bod llawer o h dreth gyngor er mwyn sicrhau nad ydyn nhw'n 
bobl yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau | gwthio pobl ymhellach i ddyled. Dylai wneud 
treth gyngor. . newidiadau i sicrhau nad yw dyledion y dreth gyngor 
. yn cael eu gorfodi mewn ffordd sy'n gwaethygu 
Rydym ni'n gwybod bod llawer o'r bobl sydd wedi mynd i trafferthion ariannol. Dylai hyn gynnwys: 
ar ei hôl hi o ran taliadau'r dreth gyngor mewn | 
trafferthion ariannol difrifol. Mae risg wirioneddol y bydd 3 o Helpu i atal dyledion y dreth gyngor rhag 
rhai pobl yn cael eu gwthio ymhellach i ddyled wrth i N cynyddu drwy atal y sefyllfa lle mae bil 
Awdurdodau Lleol geisio adennill ôl-ddyledion. Ar yr un ì blwyddyn gyfan yn dod yn ddyledus pan fo 
pryd, nid yw pawb sy'n cael trafferth talu eu biliau yn ' person yn methu â gwneud un taliad 


cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw drwy Gynllun 


Cusiyneladau'r Dreth Cyngol: o Ei gwneud hi'n haws i gynghorau wella'r broses 


gasglu drwy roi mwy o bwerau iddyn nhw 
gasglu dyled mewn ffordd deg heb gael 


Mae sawl newid allweddol y dylai Llywodraeth nesaf 
gorchymyn dyled yn gyntaf 


Cymru eu gwneud er mwyn cefnogi pobl sy'n ei chael 
hi'n anodd talu'r dreth gyngor. 
3. Manteisio i'r eithaf ar y cymorth a ddarperir i 


1. Gwerthuso effaith Protocol Treth Gyngor aelwydydd incwm isel drwy Gynllun 
Cymru. Dylai hefyd ymrwymo i osod y mesurau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor. Dylai geisio 
gwirfoddol y mae'n eu cynnwys ar sail statudol os cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar y cynllun a 
oes tystiolaeth nad yw Awdurdodau Lleol yn gwarantu nad yw pobl sy'n gymwys ar gyfer y cynllun 
gweithredu'r protocol mewn ffordd sy'n sicrhau yn colli cyfle oherwydd eu bod wedi symud i Gredyd 
bod y broses o gasglu'r dreth gyngor yn deg ac yn Cynhwysol. 


amddiffyn pobl sydd mewn sefyllfa agored i niwed. 


Cyfeiriadau 


e Cyngor ar Bopeth, The Costs of Collection, Ebrill 2019 

e Comisiynodd Cyngor ar Bopeth Opinium i gynnal arolwg ar-lein o 501 oedolyn yng Nghymru. Cynhaliwyd gwaith maes 
rhwng 2 - 9 Ebrill 2020. Pwysolwyd y data yn ôl oedran a rhywedd i fod yn gynrychiadol o'r boblogaeth oedolion yng 
Nghymru. 

e Cyngor ar Bopeth, data gwasanaeth dienw o'r Offeryn Cofnodi Cyngor Ariannol gan ein cleientiaid dyled ar gyfer y 
blynyddoedd 2017-2019 

e Comisiynodd Cyngor ar Bopeth YouGov i gynnal arolwg ar-lein o 2,086 oedolyn yng Nghymru. Cynhaliwyd gwaith maes 

rhwng 22 Hydref a 2 Tachwedd 2020. Mae'r ffigurau wedi'u pwysoli ac maent yn gynrychiadol o'r holl oedolion yng 

Nghymru (18 oed a hŷn). 

Gwefan Cyngor ar Bopeth, Edrychwch pa ffioedd mae beilïaid yn gallu eu codi (cyrchwyd ar 15/3/2021) 

Cyngor ar Bopeth Cymru, Coronavirus Debts Wales, Tachwedd 2020 

Cyngor ar Bopeth A law unto themselves: How bailiffs are breaking the rules, Tachwedd 2018 

Cyngor ar Bopeth Cymru, Effaith Bosibl Coronafeirws ar Ôl-ddyledion y Dreth Gyngor, Ebrill 2020 

Cyngor ar Bopeth Cymru, Facing the cliff edge, Mai 2020 

Compare the Market, HOUSEHOLDS EXPECT IT COULD TAKE THREE YEARS FOR FINANCES TO RECOVER FROM COVID, 

Chwefror 2021 

e DWP, People on Universal Credit, Chwefror 2021 

e Sesiwn Dystiolaeth Pwyllgor ELGC 16/07/2020, https://cofnod.senedd.cymru/Committee/6416, Mehefin 2020 

e Mae'r ffigurau'n deillio o arolwg a gynhaliwyd gan YouGov Plc ar ran Cyngor ar Bopeth. Cyfanswm maint y sampl oedd 
1,002 o oedolion, a chynhaliwyd gwaith maes rhwng 27 Chwefror a 2 Mawrth 2020. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r 
ffigurau wedi'u pwysoli ac maent yn gynrychiadol o'r holl oedolion yng Nghymru (18 oed a hŷn). 

e Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, Diwygio ac ailbrisio'r dreth gyngor yng Nghymru, Ebrill 2020 

e Policy in Practice, Deall effaith Covid-19 ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yng Nghymru: Canlyniadau Interim, 
Chwefror 2021 

e Policy in Practice, Council Tax debt collection and low-income Londoners, Rhagfyr 2020 

e Rheoliadau'r Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (Diwygio) (Cymru) 2011, 21.02.2011, 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2011/528/made 

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, Ymateb i ddinasyddion sydd mewn dyled i wasanaethau cyhoeddus, Chwefror 2019 

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, Ymateb i ddinasyddion sydd mewn dyled i wasanaethau cyhoeddus, Chwefror 2019 

Llywodraeth Cymru, Hwb ariannol o £5.5 miliwn i gynllun cymorth y dreth gyngor. Chwefror 2021 

Llywodraeth Cymru, Diwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru: crynodeb o'r canfyddiadau, Chwefror 2021 

CLILC, Protocol Treth Gyngor Cymru, Ebrill 2019 


Sylwer: daw'r astudiaeth achos sydd wedi'i chynnwys o ymchwil ansoddol gyda chleientiaid dyled Cyngor ar Bopeth. Rhoddwyd enw gwahanol i'r cleient i 
sicrhau ei fod yn parhau'n anhysbys. 


Cyngor cyfrinachol am ddim. 
Pwy bynnag ydych chi. 


Rydym ni'n helpu pobl i oresgyn eu problemau ac yn ymgyrchu ar 
faterion mawr pan fydd angen clywed eu lleisiau. 


Rydym ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac 
yn herio gwahaniaethu ac aflonyddu. 


Rydym ni yma i bawb. 


cyngor ar | citizens 


bopeth / advice 


citizensadvice.org.uk 
Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021 


Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol Cyngor 
ar Bopeth. Elusen gofrestredig rhif 279057. 


